Coffadwriaeth. y Cyfiawn ì 
NEuU 


T AR W N A&'D, 


- Er Côf” 
| AM EOFN Y Duwior AR Pancu, 
Mn. RIGHA4RTD TIBBOSRI, 
YR HWN A FU YN WEINIDOG HIR 
FLYNYDDAU I EGLWYS YR YMNEILL- 
DUWYR YN LLANBRYNMAIR, YÌ 
DREFALDW YN* 


Acer dr 


: 
“ w 


HUNODD YN YR ARGLWYDD' AR DDŶDD 
“ SABBATH, Y I8 o Fis MAWRTH, YN Y 
FLWYDDYN I798. O FEWN ned 
WYTHNOSAU. I BEDWAR (UGAINdOED./ 


X y 


a 
Ŵ 
Ŵr 


syd AN o Br 4y 


GEN, xxv. 8« 
Ac a fu Farw mewn Oed tÊ 
o ddyddiau, ac'efe a 
TRE EE 
ARGRAPHWYD YN Y 
M,DCC.XCV 





j 
! 
Î 
| 
! 
| 
î 
Î 


FELEN wenn Y ADY AFU sir ydh Gr NION 





EcwynDOR ;r ANLLYTH'RENNOG 
î ddyfgu Darlln, 


ABCCRDDJ EFFfGNgHILLIMN 
OPPhRSTThUW Y. 


Astecnddeifen D! ln SPL 
stthuw y. 


WBCCDDOEFFfMGNRHILLIMNO 
PPbRSIIbUWY, 


u“Aabcchdddefffgngbilllmnoppbrfst 


ih u w y. 
Y Llafariaid neu'r Bogeiliaid, 


aeciouw y. 


Yr holl Lyth'rennau eraill a elwir Cydfeiniaid, 


Ab eb ib ob ub wb yb Ba be bi bo bu bw by 
âc ec ic Oc uc we yc er ce ci co cu cw cy 


ach ech ich och uch wch ychfela che ehi chochu chw chy 
ad ed id od ud wd yd da dedi do du dw dy 
add edd idd o:ìd udd wdd yddjdda dde ddi ddo ddu ddw ddy 
afefif of ut wf yf fa fe fi fo fu fw fy 
aff eff iff off uff wff  yff ffa &e ffi ffo ffu ffw ífy 
agesgigogug wgyg [ga ge gi go gu gw gy 
ns cng ing ong ung wng yngjha he hi ho hu hw hy 
I êl il ol ul wi yl “ llalelilo le lw ly 
iH ell il] oll ull wlI yll lla lle lli llo llu llw Jy 
am em im om um wm ym _ |ma me mi mo mu mw my 
an en in on un wn yn na ne ni no nu nw ny 
»p pp op up wp yp a pe pi po pu pw : 
ah eph iph oph uph wph yph Me Sy aU rw phy. 
ac er ir or ur wr yr ra re ri ro ru TW r 
Bs es is Os UsWws ys fa fe'i fo íu fw fy 
at et it ot ut wt yt ta te ti fo tu tw ty 


atb eth ith oth. uth wth yth jtha the thi tho thu thw thg 








Ll. 4.) 


















Frodyr Anwyl, Sŵ FAAN 
L LAWEN ddifgwyliaf am,w€led gwell a mwy bardda- 


nol doniau, wedi eu gofod ar waith i ganu coffadwr- 
iaeth am ddyn-ag oedd mor barchus, ac mor ddiwyd; ac 
mor dderbyniol, ac mor ffyddlon dros ei Dduw, ag y bu 
yrenwog Richard Tibbott, a hynny tros faith a hir Fly- 
nyddau ; betb bynnag a fyddo'r canlyniad, a fydd i craill 
ganu neu beidio, gobeìthio na. throíeddais yn erbyn neb, 
end y cyfriw íydd naill ai rhy gall neu rhy grefyddol, neu 
iydda rhy fach o amfer ganddynti ddarllen, neu yntau 
mad ydynt yn archwaethu pethau a fyddo ar gân, neu yn- 
'tau eu bod yn barnu mai gauddibennion fydd yn cymmell 
dynion i ganu, a thrwy hynny, rhag bod yn gyfrannog o'u 
pechod, pe digwyddau iddynt fod inor. llawagored ag ym- 
adel â cheiniog i bwrcafu MARWNAD, er iddynt i gael eí 
llawn werth ;. Nid wyf yn diígwyl na bydd i minnau fel 
eraill ag fydd yn delio a'r Argraphwaíg, : gael gogan o'r 
eornel hyn, end mae yn hawíach i mi ddioddef na 'u di- 
wygio hwy.———Mi wnes fy ngorau mae'n ddrwg gennyf 
na allaíwn gânu yn well er côf am gyfaill mor anwyl gen- 
nyf ag oedd y Tad Parchedig Mr. R. Tibbott, yi hwn a 
dynnodd ei gwys yn gywir, a gariodd y iau yn aeddfwyn; 
a ddygodd ei groes yn yítig, a redodd ei yrfa yn rheolaidd, 
ac a'i gorphenodd yn yr Arglwydd. —COFFADWR- 
IAETH Y CYFIAWN SYDD FENDIGEDIG, 











( 9.) 


Praidd a. Bugail gaffo eu porthi . 
A mêr a brafder pâr y gair 
Doniau teithiol a fefydlog 
A fyddo o fendith yn eu plith 
I'w gwir addafu a'u haddfedu 
Fyn'd i'r orphwysfa Nefol byth, . 


18 Duw fo'n dâd i'r plant ymddifaid 
A adawodd Tibbott ar ei ôl 
Y maerhai o'r rhei'ni yn ifaingê 
O Arglwydd cymmer hwy i'th gol; 
Yn ddynion duwiol byddo ei eiddo 
Yn feibion ac yn ferched oll 
Fel caffo eu cwrddyd ddydd -y cyfri 
Heb un o honynt fyn'd ar goll, 


r9 O Arglwydd pan yr wyt yn galw 
Y gweithwyr ffyddlon tu a thre 
O gwrando'n cwyn a danfon lawer 
I'r maes i weithio yn eu lle 
'Tydi o Dduw yn unig elli 
Í ddonio a rhoi ffyddlondeb llwyr 
I weithio yn ddyfal glân a dichlyn 
Aci ddilyn byd yr hwyr, 
20 Pedwar ugain oedd o Flwyddau 
Ondrhyw ychydig bychan iawn 
Pan yr ae:h ei enaid adreu 
A'r ddydd Sabbath y prydnhawn 
Oed ein Harglwydd mîl a faith-gant 
Naw o ddegau ac wyth y'm bron. 
Mis Mawrth. y trydydd-ddydd ar bumtheg, 
Ymadawodd ef a'r ddaear hon, 


21 Ymynwent Llanbrynmair mae'n gorwedd 

'Yn dawel iawn mewn gweìy pridd 
Caiff yno gyfgu hân yn eímwyth , 

Nes gwawrio yr Adgyfodiad ddydd & 

c 


tne Yg mn A eio Gr 


| 
| 
| 
| 
| 











('r€ 


Ac yna'r Barnwr ar y cwmmwl 
A floeddia yn yr udgorn fry 
A Thibbott gwyd yn anllygredig 

Fyn'd at y bendigedig lu, 


22 Llâwn ddau parth o'i yfpryd addfwyn 

Ddiígynno ar lawer yn ein dydd 

Sef yfpryd rhydd i efangylu 
I bob rhyw rai o deulu'r ffydd, 

Fel byddo'r brodyr o bob enwau 
Gwahanol farnau'n fwy cyttun 

Yn cyd weddio yn cyd bregethu 
Yn cyd «derchafu Mab y dyn, 


23 Na fydded mwy'i blant y Brenin 
' ÍI ddal ryw ŵg, y naill i*r llall 
Gadawed pawb o feibion Sion 
_ Yr arfer hon i blant y. fall 
Yr rhai a.garwyd â'r un cariad 
Y rhaia brynwyd â'r un gwaed 
Boed mwy o heddwch ac anwyldeb 
Rhwng ctifeddion Canaan wlad, 


24 O Arglwydd Nef pryfura'r dyddiau 

Daw'r llew a'r oen 1 bori ynghyd 

Y fuwch a'r arth a'r llewpard hefyd 
A'r 'nifail brâs fod o'r un fryd, 

Gwahanol enwau a chenedlaethau 
Duw dwg i gredu'r 'fengyl lân 

Gwybodaeth Duw a ìanwo'n daear 
Â' yna aed y byd ar dân. 


25 Mwy o'r nef. fo ar y ddaear 
Efengyl gras fo'n llanw'r byd 
O lefu llwydda 'th holl genha'cn 
I alw gwerth y gwaed ynghyd 


Pob 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


£ ar ) 
Pob enwau dynol gaffo eu íathruk 
Ac enw'r Ïefu fyddo. yn ben, 
A Seion fan£tidd fo'n cynhyddu ; 
' A minnauadd'wedamwy Amen, 





H Y M N. Twylbyd gorthrymder a gewch, 


I ORTHRYMDER ar orthrymder 
(; Sy nglyn wylofain trift 
b Acergydarolergyd. 
— l ffyddlon weiíion Crift 
Ond etto wedi'r cyfan, 
Pob ergyd fy'n ei-le, 
I guro'r etifeddion 
Nês nêsi deyrnas Ne, 


2 Pam fy enaid y difgwyli, 

'T'ra yma ar y llawr, 

I gael amgenach triniaeth, 
Na'th anwyl Iefu mawr ; 

Os cwrddodd pen y teulu, 
A gorthrymderau blin, 

Diau mai triniaeth arw, 
A gaiffei blant bob un, 


8 Gorthrymder fydd o uffern, 
Gorthrymder fydd o'r byd, 
Oddiwrth gau Frodyr hefyd, 
A ngbalon gas ynghyd ; 
O Dduw "nol dy addewid, 
'Rho nerth yn ol y dydd, 











Y 
Rhag i mi ddigalonni, . 
' Cryfha cryfha fy ffydd, 


Gwynfyd na wawriau'r boreu, 
Gael rhoddi'm beichiau i lawr, 
Mae ynof ryw ddymuniad, 
Am wel'd yr hyfryd awr ; 
*Gael dod i blith fy mrodyr, 
Sy o fewn i'r ddinas bur, 
Ddihangodd o'u gofidiau, 
Cyftuddia yr anial dir. 


Wel f'enaid gwan bydd dawel, 

A difgwyl ronyn bach, 

Os wyt.yn glwyfus yma, 
Yn Seion byddi-yn iach ; 

Pan delo'r oriau i fynu, 
A benderfynwyd draw, 

I gario'r, cleddau gwaedlyd, 
Cai balmwydd yn dy law, 


'LERFAN.: 


(Bica i a GR 


